





ቅጽ ፤፣ ቁጥር 
መጋበ-ት 7973 





የማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም መጽሔት 


ማውጫ 


ከ በበንበት 76.ለአ:፡ ጤረ ሕላ ን መመሪ” “ባካ 


ዌመ ፣ዎኒስት ጣለት ምን ማለት ነ?---......... 
9.- ዝኸኝ ገብሬ 


O "ገርክሳዊ የፖለቲካዊ ሊኮኖሚ ገንዛዛዜ -----.-..... 
ወ- አምሃ ዳኘው 


ወዌ ፣ሏተዮጵያ ሐዝዝ የነፃነት ትገልና የሊጣልያን ፋሸሸት ወረራ - - 
9- በኢሠፓኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ የርዕዮተ ዓለም መምሪያ 
— የአብዮት ታሪክ ክፍል -- 


ዌመ ፤ላጣሪካ› ሊምፒረያሊዝም በቅድመ ለብዮት ሊትዮዮትጵያ --. . 
ወ ለገሠ ለማ 


ወ ያቸን ፀረ-ሊምፔሪያሊስት ትገል 
-- የላቲን ለሜሪካ ሕዝብ የብሔሬዊ ለርነት ንቀናቂ - - - 
9- ብርሃኑ ዘሪሁን 


O ፣ነጋ2ድራስ 7/ሐይወት ባይክናኝ የፖለቲካዊ ሊኮኖሚ ለስተሳሰብዝ - - . 
ወ - አየለ ዘውገ 


በኢሠፓአኮ ማዕከ4ሳዊ ኮሚቴ 


ርዕዮተ ዓለም መምሪያ እየተዘጋጀ በየሦስት ወር የሚወጣ። 
አ ድራ ሻ 





የፖስታ ሣጥን ሦጥር -- 1111) 


(ን ጸበዬ መገል. ፦ 113000 


ገጽ 


27 


27 


55 


7ዑ 


#« 











የማ[ክሳኛዊ 
ሪሰ1ካዊ ከኮናማ 
ገነዛቬ 


አምሀ ዳኘው 


«ፖለቲካዊ ሊኮኖሚ ሰፋ ባለ ገንዛቤው ፤ 
በንበረተሰብ ውስጥ ሰው ለኑርው የሚያስ 
ፈልሷጉትን ማቲረያሳዊ ነገሮች የሚያመርት 
በትና የሚለዋወጥበትን ሕገ የሚያጠና 





የሣርሐላ< ፖለቲካዊ ኤኮኖሚ እንደ 


ማናቸውም ማኅበራዊ ሳይንስ (ታሪክ፤ 
ህግ ፤ ፍልስፍና ወዘተ. . .) ስለ ሕብ 
ረተሰብ ሕይወት የተወሰነ ገጽታ የሚ 
ያጠና ሳይንስ ነው ። የማሌ ፖለቲካዊ ኢኮ 
ኖሚ ስለ ማቴሪያላዊ ሀብት ማኅበራዊ 
አመራረትና ስርጭት ማጥናቱም ከሌሎች 
ማኅበራዊ ሳይንሶች ይልቅ ለየት ያለ ቦታ 
እንዲሰጠው ያደርገዋል ። ምክንያቱም 
በታሪክ ውስጥ ሰው ለኑሮው የሚያስፈል 
ገውን ነገር ማምረቱ ፤ ከሁሉም ነገር ይልቅ 
ተቀዳሚና ለኅብረተሰቡም እድገት መሠ 
ረት በመሆኑ ነው ። ይህንንም መሠረታዊ 
ሃሳብ ማርክስ እንደ ሚከተለውአቅርቦታል። 


«ሰው ስለ ፖለቲካ ፤ ስለ ሳይንስ ስለ ሰነጥበብ 
ስለ ሃይማኖት ወዘተ-- ከማሰቡ በሬት በመ 
ጀድመረያ መበላት መጠጣት መጠለያና 
ፅጳብስ ማገኘት ይኖርበታል ።» * 


የማርክሲስት ሌኒኒስት ፖለቲካዊ ኢኮ 
ናሚ ስለ ኅብረተሰብ የኢኮኖሚ እድገት ፤ 
ማቴሪያላዊ ሀብት በማምረት ሂደት ውስጥ 
በሰዎች መካከል ስለሚፈጠረው የኢኮኖሚ 
ግንኙነት የሚያጠና ፤ የመላውን ሠርቶ 
አደር ሕዝብ ጥቅም ለማስከበር የሚደረገ 
ውን ትግል ፈር የሚያስይዝ ፤ ተበዝባዥ 
መደቦችና ጭቁን ሕዝቦች ለማኅበራዊና 
ለኢኮኖሚያዊ ፍትህ እንዲሁም ለሐቀኛ 
የፖለቲካ ነጻነት የሚያካሂዱትን የመደብ 
ትግል የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ይዘት 
አብራርቶ የሚያቀርብ ፤ በብዝበዛ ላይ የተ 
መሠረተው የካፒታሊስት የኢኮኖሚ ሥር 
ዓት በውስጡ በሚነሱት የማይታረቁ ቅራ 
ኔዎች ምክንያት እንዴት እየተዳከመ ሄዶ 
በመጨረሻም እንደሚገረሰስ እና ቦታውን 
ለሶሻሊዝም እንደሚለቅ የሚያስረዳ ሳይ 
ንስ ነው ። 


የማሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ካፒታሊ 
ዝም የግዴታ ቦታውን ለሶሻሊዝም እንደ 


3. 


ም ይሰጣል ። — —8 
ሠራተኛውን መደብ ተልዕኮ 

ይ ራፋገም በላይ ፤ የካፒታሊስት ሥርዓት 
ጊዜው ያለፈበት እንደሆነና የሰውን * 
መሠረታዊ ችግሮች ሊፈታ የማይችል 
ሥርዓት እንደሆነ ፤ እንዲሁም ኢምፔሪያ 
ሊዝም በባህሪው ጠብ አጫሪና ዓለምን 
ወደ ጥፋት ለመግፋት የሚቃጣ መሆኑን ፤ 
ለዚህም የጥፋት መልክተኛ ተልዕኮው 
የኢኮኖሚ መንስኤ የሆነው የሞኖፖል 
ጠባዩ እንደሆነ የምንረዳበት ሳይንስ ከመ 
'ያኑም በላይ በአጠቃላይ የቡርዣዋውን 
ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ኢሳይንሳዊነት ግልጽ 


እድርጎ ያሳያል ። 


የማ.ሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ከማናቸ 
ውም ቅድመ ሶሻሊስት የምርት ግንኙነ 
ቶች ይልቅ የሶሻሊስት የምርት ግንኙነት 
ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ የሰፈነበት 
የምርት ግንኙነት እንደሆነ ፤ ከካፒታሊ 
ዝም ወደ ሶሻሊዝም የሚደረገው ሽግግር 
ሀግን የተከተለ ሽግግር እንደሆነ ፤ የሚመ 
ሠረተውም የሶሻሊስት መንግሥት የኢኮ 
ኖሚና ማኅበራዊ ፖሊሲዎች የሚደጋገፉና 
የተዋሐዱ እንደሆኑ ፤ የሀገር ብልጽግናና 
የኢኮኖሚ ዕድገት የሚገኘው ሳይንስና 
ቴክኒዎሎጅን በማስፋፋት የሥራ ምርታ 
ማነትን በየጊዜው እንዲጨምር በማድረግ 
ማኅበራዊ ምርትን በማሳደግ ብቻ እንደሆነ 
የሚያስረዳን ሳይንሳዊ ንድፈ ሃሳብ ነው ። 


ባራዊ መመሪያ 


ከዚህ በተጨማሪ በሶሻሊስት የኤኮ 
ኖሚ ግንባታ ሂደት ውስጥ የሚነሱ ችግ 
ሮች በሶሺያሊስት መንግሥት የማዕከላዊ 
ፕላን ፤ በሳይንሳዊ የኤኮኖሚ አስተዳደርና 
በሰፊው ሕዝብ የመፍጠር ችሎታ ሊቃለሉ 
እንደሚችሉ ያስረዳል ። 


92፡4. ንኝ መደ ሬጄ፣ 


እያ.) ዜን 


የማሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖ የም 
ግንኙነት ሳይንስ እንደመሆኑ — 
ኙነት ከምርት ኃይልና ከላዕላይ መዋቅሩ 
ጋር ያለውን ግንኙነት ፤ ግንኙነቱንም የሚ 
ወስነውን ሕግ ያጠናል ። ሌኒን ፖለቲካዊ 
ኢኮኖሚ የምርት ግንኙነት ሳይንስ መሆ 
ኑን ሲያስረዳ «ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ታዳጊ 
በሆኑ ታሪካዊ ስርዓቶች ውስጥ ስለአለው 





— 


————— 
——— ሪብላ ልደ 





ማህበራዊ የአመራረት ዘይቤ የሚያጠና 
ሳይንስ ነው ። ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ በታ 
ሪክ በተወሰኑ ስርዓተ ማህበሮች ውስጥ 
ስለአሉ የምርት ግንኙነቶች አነሳስ ፤ እድ 
ገትና እየተዳከሙ የመምጣታቸውን ሂደት 
የሚገልጽ ትምህርት ነው ፤፲»* ብሏል። 


የምርት ግንኙነት ማለት ደግሞ በማህ 
በራዊ የምርት እንቅስቃሴ ውስጥ ሰዎች 
በማምረት ፤ በመለዋወጥ ፤ በመከፋፈልና 
በፍጆታ ሂደት ውስጥ እርስ በርሳቸው የሚ 
ፈጥሩት ግንኙነት ማለት ነው ። በምርት 
ሂደት ውስጥ ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ብቻ 
ሳይሆን በመካከላቸውም የተወሰነ ማኅበ 
ራዊ ግንኙነት ይመሠርታሉ ። የሚመሠ 
ረተውም ግንኙነት በመሠረቱ የምርት ግን 
ኙነት ወይም የኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ይባ 
ላል ። ይህም የምርት ግንኙነት የንብረት 
ግንኙነትን  ሆ፣0ሀ፡7- Releationship) 
ያጠቃልላል ። 


ምርትን ከምርት መገልገያ ነጥሎ ለማ 
የት እንደማይቻል ሁሉ ፤ በአንጻሩ ፤ የም 
ርት መገልገያን ደግሞ ከምርት መገልገያ 
ባለቤትነት ነጥሎ ለማቅረብ ያዳግታል ። 
የተወሰነ ዓይነት የማምረቻ መሣሪያዎች 
ባለቤትነት ሳይኖር ምርት ሊከናወን አይ 
ችልም ። 


የምርት እንቅስቃሴው ውጤት በኅብረ 
ተሰቡ ውስጥ በተወሰነ መንገድ መከፋፈ 
ሉን የሚወስነው በዚሁ ኅብረተሰብ ውስጥ 
የምርት ማከናወኛው ባለቤትነት የተከፋ 
ፈለበት ዘይቤ ነው ። ሰዎች በምርት እን 
ቅስቃሴ ውስጥ ከማምረቻ መሣሪያዎች 
ጋር ያላቸው ግንኙነት (ባለቤትነት ቢኖራ 
ቸውም ባይኖራቸው) የንብረት ግንኙነት 
ይባላል ። የንብረት ግንኙነት የሰው ኃይል 
ከምርት ማከናወኛ ጋር የሚዋሐድበትን 
ዘይቤ ከመጠቆሙም በላይ ፤ በኅብረተሰብ 
ውስጥ ያለውን የመደብ ክፍፍልም ያመ 
ለክታል ። 


ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ይዘት 
ባለው የምርት ግንኙነት ጥናት ላይ የሚያ 
ተኩር ቢሆንም ፤ በምርት ግንኙነት ውስጥ 
ዋንኛውን ቦታ ይዞ የሚገኘውን የንብረት 
ይዕት ደው የግንኙነቱንም የመደብ 
ወስነውን የፖለቲካ ሥልጣን 

ጠባይም ይመለከታል ። ቲካ 


የምርት ግንኙነት አጠቃላይ ማኅበ 
,፡ዊ ምርት በኅብረተሰቡ የተለያዩ መደቦች 
‹ወካከል የሚከኅ ፈልበትን ዘዴና የፍጆታ 
ውን ዘይቤ ይወስናል ። የክፍፍሉና የፍጆ 
ታው ዘይቤ ደግሞ በበኩሉ በኅብረተሰብ 
ሠ፦ስጥ ባለው የአመራረት ዘይቤና የምርት 
ከዜ'ነትስቃሴ ላይ ተጽዕኖውን ያሳድራል ። 
።ተለያዩ ኅብረተሰቦች ውስጥ የምርት ግን 
ጭኙነቶች የተለያዩ ቢሆነም በመሠረቱ ግን 
የምርት ግንኙነት ዓይነቶችን በሁለት ለመ 
:5ፈል ይችላል ። 


አንደኛው የምርት ግንኙነት ዓይነት 
ዘብዝበዛ ላይ የተመሠረተ ሲሆን ሁለተ 
ዛናው ዓይነት ደግሞ እርስ በርስ በመረዳዳ 
“ና በመደጋገፍ ላይ የተመሠረተ ነው ። 
፣፡ባሪያው አሳዳሪ ፣ የፊውዳሉና የካፒታሊ 
‹ዌ= ሥርዓት የምርት ግንኙነቶች በአንደ 
ኛው ውስጥ ሲመደቡ የሶሺያሊስቱ የም 
ርት ግንኙነት ደግሞ ከሁለተኛው የምርት 
ግንኙነት ዓይነት ውስጥ ይወድቃል ። 


ባጠቃላይ ግን በመደብ በተከፋፈለ 
ኅብረተሰብ የምርት ግንኙነት የሚከሰተው 
በመደቦች መካከል ባለው ግንኙነት አኳያ 
ነው ። የምርት ግንኙነት ይዘት የሚወሰነው 
የምርት ኃይሎች በደረሱበት የዕድገት ደረጃ 
ነው ። የምርትም ዕድገት የሚመነጨው 
ከምርት ኃይሉች ዕድገት ደረጃ ነው ። 
በአንድ ስልተምርት ውስጥ ከሚገኙት 
ሁለት ክፍሎች መካከል ማለትም ከምርት 
ኃይሎችና የምርት ግንኙነቶች የምርት 
ኃይል ፈጠን ያለ ርምጃ ስላለው የተወሰነ 
የምርት ኃይል ዕድገት ከቀድሞው ለየት 
ያለን የምርት ግንኙነት ይጠይቃል ። እን 
ደዚህ ሲባል ግን የምርት ግንኙነት በም 
ርት ኃይል ላይ ምንም ተጽዕኖ አያሳድርም 
ማለት አይደለም ። ለተወሰነ ወቅት የም 
ርት ኃይል ዕድገትና የምርት ግንኙነት 
በሚጣጣሙበት ጊዜ የምርት ግንኙነት 
ለምርት ኃይሎች ዕድገት ከፍተኛ አስተ 
ዋጽኦ ያደርጋል ። 


የሆነ ሆኖ በምርት ኃይሎች ፈጣን 
ዕድገት የተነሳ በምርት ግንኙነትና በም 
ርት ኃይሎች መካከል አለመጣጣም በሚ 
ከሰትበት ጊዜ በሁለቱ መካከል ቅራኔ 
ይነሳና አሮጌው የምርት ግንኙነት ለአዲስ 
የምርት ግንኙነት ቦታውን እንዲለቅ ይገ 
ደዳል ። ይህ የምርት ግንኙነትና የምርት 





ኃይሎች አለመጣጣም ለማኅበራዊ አብዮት 
መቀስቀስ የኢኮኖሚ መሠረት ይሆናል ። 
የአዲስ የምርት ግንኙነት መከሰትም የአ 
ዲስ ስልተምርትን መመሥረት ያበስራል ። 


ለምሳሌ ከየካቲት 66 የኢትዮጵያ አብ 
ዮት በፊት በነበረው የፊውዶ ቡርዥዋ 
ሥርዓት ውስጥ የነበረው አርሶአደር በፊው 
ዳሉ አድኃሪ የምርት ግንኙነት ሳቢያ እስከ 
ሰባ አምስት በመቶ የሚሆነውን የጉል 
በቱን ፍሬ ለባለመሬቱ እንዲገብር ተደ 
ንግጎ እንደ ነበር ይታወሳል ። የተረፈችው 
ከሱና ከቤተሰቦቹ ፍጆታ ውጭ ለመሆን 
ስለማትችልና እንዲያውም በአብዛኛው 
የሱና የቤተሰቡን ፍጆታ የማታረካ እንደ 
ነበረችም ግልጽ ነው። ለምሳሌ አርሶአደር 
የሚያስቀምጠው ትርፍ ምርት ሊኖረው 
ቢችልም እንኳ ፤ ያገኘውን ትርፍ ምርት 
ገበያ አውጥቶ በመሸጥ ባገኘው ገንዘብ 
ለፍጆታ ከሚያስፈልገው የኢንዱስትሪ 
ውጤት በተጨማሪ ምርታማነቱን በማ 
ሳደግ ከፍተኛ ምርት ቢያመርት ባላባቱ 
የአዝመራው ወቅት ሲደርስ እማሳው ላይ 
በመገኘት በሚያገኘው ምርት ላይ ከቀድ 
ሞው በዛ ያለ የዓይነትም ሆነ እንደ እየአካ 
ባቢው የገንዘብ ግብር ስለሚጭንበት ፤ 
ግብሩን ከፍሎ የሚቀረው ምርት በቀድ 
ሞው የማምረቻ መሣሪያና የአስተራረስ 
ዘይቤ ሲጠቀም በነበረበት ጊዜ ከሚያገ 
ኘው እምብዛም አይለይም ነበር ። በመሆ 
ኑም አርሶአደርየምርት ኃይሎችን ለማሳደግ 
የሚገፋፋው ነገር አይኖርም ። 


በዚህ ዓይነት ሁኔታ ከአብዮቱ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፊውዳል 
የምርት ግንኙነት የምርት ኃይሎችን በማ 
ቆርቆዙ ረገድ ምን ያህል ከፍተኛ ሚና 
ይጫወት እንደ ነበር ለማየት ይቻላል ። 
ይህ የማቆርቆዝ ሂደት ለረዥም ጊዜ የተ 
ከናወነ ከመሆኑም በላይ በእርሻው ክፍለ 
ኢኮኖሚ የምርቱ ዕድገት እየጨመረ ከመ 
ጣው የሕዝብ ብዛት ጋር ሲነጻጸር አነስ 
ተኛ በመሆኑ ፤ ሰፊውን ሕዝብ ለረሀብ ፤ 


ለችግር ፤ ለበሽታና ለእርዛት ሊዳርገው 
በቅቷል ። 


በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ከላይ 
የተገለጸው ፤ ሁልጊዜ ታዳጊና ወደፊት 
መራመድ ባለበት የምርት ኃይልና እድገ 
ቱንም ገቶ በያዘው የፊውዳል የምርት ግን 


- ብር ዕዬ 
ታኅሣሥ --- መጋቢት 1973. 29 


26. ራለ ቀ ጉ፡ 0:ጡ መሪይ ሐሐ ለመመ 


... 





ኙነት መካከል ቅራኔ መነሳቱ የማይቀር 
‹ታቸም፡ ያሳያል ። ይህ ቅራኔ ለየካቲት 
66 አብዮት መነሳት ምክንያት ሲሀ ድ. 
የየካቲት 1967 አብዮታዊ የመሬት አፃ ጅ 
ይህን ቅራኔ በመፍታት ፤ አሮጌው ይው 
=ል የምርት ግንኙነት ለአዲስ ዓይነት 
ሸ፣ሞርት ግንኙነት ቦታውን እንዲለቅ አድ 
“ነል ።" በአጠቃላይ በምርት ኃይሎችና 
“ምርት ግንኙነት መካክል የነበረው አለ 
ጣጣም ፣ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ፤ 
፡ኸሐዝባዊ አብዮት መቀስቀስ የኢኮኖሚ 
መሠረት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል ። 


የማሴ ፖሰቲካዊ ኢኮኖሚ 





የኢኮኖሚ ሕ?ችን ያጠናል 


እዚህ ላይ ለማብራራት የሚፈለገው 
ዋናው ቁም ነገር የምርት ግንኙነት ይዘት 
የሚከሰተው በኢኮኖሚ ሕጎች አማካይነት 
እንደሆነና ትክክለኛ የኢኮኖሚ ሕጎች 
ግንዛቤ ደግሞ ለትክክለኛው የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ መነደፍ መሠረት እንደሆነ ለመ 
ጠቆም ነው። በርግጥ የኢኮኖሚ ሕጎች በም 
ርት እንቅስቃሴ ውስጥ በሰዎች አማካይነት 
38 እንጂ በመሠረቱ ነባራዊነት አላ 

ው። 


ቀደም ሲል እንደተጠቆመው የምርት 
ግንኙነት እንደዚሁ ግብታዊ በሆነ መን 
ገድ የሚከሰት ሳይሆን የሚነሳው የተወሰነ 
የምርት ኃይል ዕድገትን መሠረት በማድ 
ረግ ነው ። የኢኮኖሚ ሕጎችም ከምርት 
ግንኙነቶች የሚመነጩ እንደ መሆናቸው 
መጠን  ተጨባጭፅታቸው የሚወሰነው 
በዚሁ አንጻር ነው ። የኢኮኖሚ ሕጎች 
ነባራዊነት አላቸው ሲባል ፤ ሰው እንደ 
ፈለገ የሚሠራቸውና የሚሽራቸው ሳይሆኑ 
እንደ ተፈጥሮ ሕጎች የራሳቸው የሆነ ባህ 
ርይ ያላቸው ፤ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ 





* ስር ነቀል የሆነው የየካቲት 1967 የመሬ 
ት አዋጅ በኢትዮጵያ አብዛኞቹ ቦታዎ 
ች የፊውዳሉን የምርት ግንኙነት ያንኮታ 
ኮተው ሲሆን ፤ በምትኩ በገጠር የሶ 
ስት የምርት ግንኙነት እንዲከሰት አላደረ 
ገም ። ፀረ ፊውዳልና ዲሞክራሲያዊ ለውጥ 
- ማሥብ —— አይችልም ። ስለዚህ 

ብ መጽሔት የወደፊት 
ላይ እንመለስበታለን ። *— 





ነባራዊ ህልውናቸውን ተገንዝቦ በሳይንስና 
በቴክኒዎሎጂ ዕደገት ላይ በመመርኮዝ 
ለራሱ በሚያመች መንገድ ሊገለገልባቸው 
እስካልቻለ ድረስ እንደዚሁ በፍላጎት ብቻ 
ሊያስወግዳቸው አይችልም ማለት ነው ። 


እንደዚህ በሚባልበት ጊዜ አንዳንድ 
የኢኮኖሚ ሕጎች ከታሪክ አንጻር አላፊ 
መሆናቸውን በመዘንጋት አይደለም ። አብ 
ዛኞቹ የኢኮኖሚ ሕጎች በጊዜው ካለው 
የምርት ግንኙነት የሚመነጩ እንደ መሆ 
ናቸው መጠን ያ በታሪክ የተወሰነ የምርት 
ግንኙነት ቦታውን ለሌላ አዲስ የምርት 
ግንኙነት ሲለቅ ፤ ከቀድሞው የምርት ግን 
ኙነት የመነጩ የኢኮኖሚ ሕጎች በአዲሱ 
የምርት ግንኙነት ውስጥ ለሚነሱ የኢኮ 
ኖሚ ሕጎች ቦታቸውን ይለቃሉ ። እስከ 
ዚያው ድረስ ግን ቋሚነት ስለአላቸው 
ሰው እንደፈለገ ሊቀያይራቸው አይችልም 
ለማለት ነው ። 


የኢኮኖሚ ሕጎችን ነባራዊነት ማጥናት 
የኢኮኖሚ ሳይንስ ዋንኛውና ተቀዳሚው 
ተግባር ነው ። የኢኮኖሚ ሕጎችን ነባራዊ 
ነት አለመገንዘብ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመመርመር አለ 
መፈለግን የሚያመለክት ከመሆኑም በላይ 
ሳይንሳዊ የሆነ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ እንዳይ 
ነደፍ በማድረግ የሚተለመው የፖለቲካ 
መስመር በጀብደኝነት የተበከለ እንዲሆን 
ያደርጋል ። በተለይ ከሶሺያሊስት ኢኮኖሚ 
ግንባታ አንጻር ለኢኮኖሚ ዕድገት ትክክ 
ለኛ ፖሊሲ ለመቀየስ በኢኮኖሚው ፤ በፖ 
ለቲካው ፤ በማኅበራዊ ኑሮውና በባህሉም 
አንጻር መኖር የሚገባውን የተያያዘና ውስ 
ብስብ የሆነ ሂደት መገምገም ያስፈልጋል ። 
ሌኒን ፖለቲካ ተጨምቆ የወጣ የኢኮኖሚ 
እንቅስቃሴ ውጤት ነው በሚልበት ጊዜ 
በሳይንሳዊ የማ.ሌ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ግም 
ገማ ላይ ያልተገነባ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ነጸብራቄ የሆነውን የፖለቲካ መስመር 
የተዛባ እንደሚያደርገው ለመጠቆም ነው። 


ስለ ኢኮኖሚ ሕጎች ከተነሳ አይቀር 
ጠኑም ቢሆን ዘርዘር ባለ ሁኔታ ማቅ 
ረቡ ተገቢ ነው ። የኢኮኖሚ ሕጎች በሶስት 
ደ ሐያዬ ክፍሎች ሊመደቡ ይችላሉ ። 


ሠ) አንድ የተወሰነን ሥርዓተ ‹ 
ብቻ የሚያገለግሉ የኢኮኖሚ ሕጎች 






ለ) ከአንድ በላይ የሆኑ ሥርዓተ ማኅ 
በሮችን የሚያገለግሉ የኢኮኖሚ 
ሕጎች 


ሐ) ሁሉንም ሥርዓተ ማኅበሮች የሚ 
ያገለግሉ የኢኮኖሚ ሕጎች ናቸው። 


በሀ) ተራ ቀሩኑጥር ላይ ለተጠቀሰው 
#ኦኢኦኮኖሚ ሕግ እንደ ምሳሌ ሊወሰድ የሚ 
=ለው የትርፍ እሴት ሕግ (1፲ከ6 1.28 
A Surplus Value))* ነው ። የትርፍ 
እሴት ሕግ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ የሚ 
መራበት ዋንኛው የኢኮኖሚ ሕግ እንደ 
«*ሆኑ መጠን የካፒታሊስቱ ኢኮኖሚ ቦታ 
ውን ለሶሺያሊስቱ ኢኮኖሚ በሚለቅበት 
ጊዜ ሕልውናው የሚያከትም ሕግ ነው ። 
እስከዚያው ድረስ ማናቸውም ካፒታሊስት 
የትርፍ እሴትን ሕግ በመጻረር እሠራለሁ 
ሺል ካፒታሊስት ሆኖ ለመቆየት አይች 
ልም ። በሌላ በኩል ይህ የትርፍ እሴት ሕግ 
በካፒታሊስቱ ሥርዓት ውስጥ በሚካሄደው 
የመደብ ትግል ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ያደ 
ርጋል ። የወዝአደሩ መደብ የማ.ሌ ፓር 
ቲው ይህ ለወዝአደሩ መደብ ብዝበዛ ምክ 
ንያት የሆነው የኢኮኖሚ ሕግ መንስኤው 
የካፒታሊስት የምርት ግንኙነት መሆኑን 
ስለሚገነዘብ መላውን ሠርቶአደር ሕዝብ 
በማስተባበርና በመምራት የሶሺያሊስት 
አብዮቱን በማካሄድ ብዝበዛ የሌለበት የም 
ርት ግንኙነት እንዲመሠረት ይታገላል ። 


በዚሁ በሀ| ተራ ቁጥር ውስጥ የሶሻ 
ያሊስቱን ኢኮኖሚ ብቻ በማገልገል እንደ 
ምሳሌነት የሚጠቀሱ የኢኮኖሚ ሕጐች 
አሉ ። ከእነሱም መካከል በሶሺያሊስት 
ሥርዓት ውስጥ በየጊዜው እያደገ የሚሄ 
ደውን የሰፊውን ሠራተኛ ሕዝብ ፍላጐት 
የማሟላት ሕግ ፤ የብሔራዊ ኢኮኖሚ ሚዛ 
ናዊና የተመጣጠነ የእድገት ሕግ ፤ ከእያን 
ዳንዱ እንደ ችሎታው ለእያንዳንዱ እንደ 
ሥራው የመክፈል ሕግና የሶሺያሊስት 
ክምችት ሕግ ይገኙበታል ። እነዚህን የሶ 
ሺያሊስት የኢኮኖሚ ሕግጋት በትክክል 


*የትርፍ እሴት ሕግ (፲ከ6 1.8% of Surplus 
“8196) በእሴት የጉልባት ንድፈ ሐሳብ ላይ 
የተመሠረተ ሕግ ሲሆን ፤ በካፒታልና በጉ 
ልበት መካከል ያለው ግንኙነት ፣ ከላይ 
ሲታይ ፤ ካፒታል ለጉልበት ተገበ. የሆነ 
ክፍያ (066 (ከ6 3515 ዐ! equivalant 





መረዳት እና በተግባር መተርጐም የሶሺ 
ያሊስት የኢኮኖሚ ፕላን ቅድመ ሁኔታ 
ነው ። 


በ(ለ) ተራ ምሩጥር ለተጠቀሰው የኢ 
ኮኖሚ ሕግ ዓይነት በምሳሌነት ሊጠቀስ 
የሚችለው የእሴት ሕግ ነው ። (፲ከ6 Law 
0፤. Value)* ነው ። የእሴት ሕግ 
የሸቀጥ ምርት ባለበት ማናቸውም የኢ 
ኮኖሚ ሥርዓት ውስጥ ባለው የምርት 
እንቅስቃሴ ላይ ተጽእኖ የሚያደርግ የኢ 
ኮኖሚ ሕግ ነው ። በሶሺያሊስቱም ኢኮ 
ኖሚ ውስጥ ቢሆን የሸቀጥ ምርት ስለ 
አለ ኢኮኖሚውን በእቅድ ለመምራት የፕ 
ላን ነዳፊ ክፍሎች በፕላኑ ውስጥ የእሴት 
ሕግን ተጽእኖ ማገናዘብ ይኖርባቸዋል ። 
የሸቀጥ ምርት በሚጠፋባት በከፍተኛው 
የኮሚኒስት የእድገት ደረጃ የእሴት ሕግም 
አብሮ ይጠፋል ። እስከዚያው ድረስ ግን 
የሸቀጥ ምርት በመጀመሪያ ከተስፋፋበት 
ከባሪያው አሳዳሪ ሥርዓት ጀምሮ እስከ 
ሶሺያሊስቱ የኢኮኖሚ ሥርዓት ድረስ የእ 
ሴት ሕግ በማናቸውም የኢኮኖሚ እንቅ 
ስቃሴ ውስጥ ተጽእኖውን ያሳድራል ። 
ተጽእኖውም የሚከሰተው በሸቀጦች የዋጋ 
ሥርዓት Erice 5ነ55ፎበ)- አማካይነት 
ነው። 


በ(ሐ) ተራ ቀጥር ላይ ለሰፈረው የኢ 
ኮኖሚ ሕግ እንደ ምሳሌ ሊጠቀስ የሚችል 
የኢኮኖሚ ሕግ የሥራ ምርታማነትን በየ 
ጊዜው የማሳደግ ሕግ ነው ። ይህ የኢኮ 
ኖሚ ሕግ በማናቸውም ሥርዓተ ማኅበር ው 
ስጥ (የኮሚኒስቱንም ሥርዓት ጨምሮ) ከፍ 
ተኛ ተጽእኖ የሚያደርግና ተግባራዊ መሆን 
ምያለበት ነው ። ይህ ሕግ ተግባራዊ በማ 
ይሆንበት ጊዜ የምርት ኃይሎች ዕድገት 
እየተገታ መምጣቱን ፤ የምርት ውጤት 
ማቆልቆሉን የሚጠቁም ስለሆነ ተጻራሪ 
መደቦች እስካሉበት ጊዜ ድረስ ለማኅበ 
ራዊ አብዮት መቀስቀስ ምክንያት ሲሆን 
ተጻራሪ መደቦች ከጠፉ በኋላ ሰው ከተፈ 
ጥሮ ጋር የሚያደርገው ትግል በማያቋርጥ 


ሁኔታ መቀጠል እንደሚኖርበት ይጠቁ 
ማል። 


* የእሴት ሕግ (The Law 0፻ value) የሸቀጥ 
ምርት የኢኮኖሚ ሕግ ሲሆን ፣ ተመርተው 
የሚሸጡ ሸቀጦች እነሱን ለመሥራት በፈ 

፡: ተቀባይነት ባለው የሥራ 
-ን የሚቆጣጠር 


ኃይል መጠን . 
ሕግ ነው ። 





‹ሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ 
አዋን የሚያጠና ከመሆኑም በላይ ተግ 
ባራዊ ሊሆኑ የሚችሉት በሳይንሳዊ የፕ 
ላንና የኢኮኖሚ የአስተዳደር ዘይቤ ሲደ 
ገፉ እንደሆነ ያስረዳል ። የፓርቲና የመን 
ግሥት የኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎች በነባ 
ራዊ የኢኮኖሚ ሕጎች ዕውቀት ላይ መገን 
ባት እንደሚኖርባቸው ይጠቁማል ። ለመ 
ንግሥት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አመራር 
ሚሰጠው የፓርቲው የኢኮኖሚያዊ 
ፖሊሲ ከሳይንሳዊ የኢኮኖሚ ንድፈ ሐሳብ 
ቦሚመነጭ በመሆኑ የማ.ሌ ፖለቲካዊ ኢኮ 
ኖሚ ለሶሻሊስት የፕላን ሳይንስ ተጨባጭ 
የሆነንድፈሃሳብ መሠረትይሆናል ፤መሆንም 
ይኖርበታል ። ሶሻሊስት የፕላን ሳይንስ 
4ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ንድፈ ሐሳብ ከታ 
ብቀ የኢኮኖሚ ሕግጋትን በተግባር ለመ 
ተርጎም ትክክለኛ የአሠራር ዘዴ ይነድ 
ፋል ፤ የኢኮኖሚው የዕድገት እቅድ ተግ 
ባራዊ የሚሆንበትን መንገድ ይጠቁማል ። 


የሸግግር ወቅት የኢኮኖሚ ሕግ 


የሶሻሊስት ሥርዓት ኢኮኖሚ ሙሉ 
በሙሉ ባልተገነባበት የሶሻሊስቱ የምርት 
ግንኙነት ባልሰፈነበት በሽግግር ወቅት 
ያለውን ወይም መኖር የሚገባውን ዋንኛ 
ውን የኢኮኖሚውን አንቀሳቃሽ ኃይል 
ወይም ሕግ መገንዘብ በጣም አስፈላጊ 
ነው ። እንደ የአገሮቹ የዕድገት ደረጃ ሊያ 
ጥርም ሊረዝምም በሚችል የሽግግር ወቅት 
ጊዜ ስለሚኖረውና ትኩረት ስለሚያስፈ 
ልገው የኢኮኖሚ ሕግ ምንነት ከማውሳት 
በፊት ፤ ይህ ሕግ ለመኖር የሚችልበትን 
የሶሽዮ ኢኮኖሚክ ሁኔታ ማብራራቴ ተገቢ 
ነው ። 


በመሠረቱ የሽግግር ወቅት ምን ማለት 
ነው? ዓላማውስ ምንድን ነው? የሽግግር 
ወቅት በተለይም በመጀመሪያው ጊዜ ተን 
ሰራፍቶ በሚገኘውና ተደላድሎ የያዘውን 
ቦታ ላለመልቀቅ በሚታገለው ቅድመ ሶሺ 
ያሊስት የምርት ግንኙነትና ዋና ዋና የም 
ርት ማከናወኛዎች የመንግሥት ንብረት 
መሆን በሚጀምሩበት ጊዜ በእንጭጭነት 
በሚከሰተው የሶሺያሊስት የምርት ግንኙ 
ነት መካከል ከፍተኛ ትግል የሚካሄድበት 
ወቅት ነው ። ትግሉም በሽግግሩ ወቅት 
—— —— “ታዎ በልቡ ተስ 
ገሃውን የሶሺያሊስት ያልሆነ 

ይዞታ (ማለትም የካፒታሊስት ፤ የአነስ 





ተኛ ሸቀጥ አምራቾችና ቅድመ ፊውዳል 
የኢኮኖሚ ይዞታ) ደረጃ በደረጃ በሶሺያ 
ሊስት የኢኮኖሚ ይዞታ ለመተካት የሚ 
ደረግ ትግል ነው ። ዓላማውም ባጭሩ ለዳ 
በረ ሶሺኺያሊዝም መሠረት በመጣል የሶሺ 
ያሊስት ኢኮኖሚን መገንባት ነው ። የሶ 
ሺያሊስት ኢኮኖሚ መገንባት ማለት ደግሞ 
የሶሺያሊስቱን የምርት ግንኙነት ማዳበርና 
የተለያዩትን ክፍላተ ኢኮኖሚዎች በዘመ 
ናዊ የማሽን የአመራረት ተቋም እንዲታ 
ጠቁ ማድረግ ማለት ነው ። 


ይህን ለማድረግ ከፍተኛ የመዋእለ 
ነዋይ መጠን ማስፈለጉ ግልጽ ነው ። 
ይሁንና የተገኘውንም ያህል ቢሆን የሶሺ 
ያሊስት ኢኮኖሚ መሠረት በመጣሉ አን 
ጻር በትክክል ጥቅም ላይ መዋሉንና አለ 
መባከኑን ማረጋገጥ ከዚህ ነጥብ ጋር የተ 
ያያዘ ነው በመሆኑም ከዚህ ከተነሳን በሽ 
ግግሩ ወቅት ያለውና መኖርም ያለበት 
ዋንኛው የኢኮኖሚ ሕግ የቅድመ ሶሺያ 
ሊስት የጥሪት ክምችት Erimary 
Socialist Accumilatior) መሆኑ ግል 
ጽ ይሆናል ። የቅድመ ሶሺያሊስት 
የጥሪት ክምችት ሕግ የተባለው ከሶሺያ 
ሊስት የጥሪት ክምችት ሕግ የተለየ መሆ 
ኑን ለማመልከት ነው ። የሶሺያሊስት 
የጥሪት ክምችት የሚገኘው ከሶሺያሊስት 
የኢኮኖሚ ይዞታ ውስጥ ሲሆን የሚውለ 
ውም ለሶሺያሊስት የተስፋፋ እርባታ ነው። 
የቅድመ ሶሺያሊስት የጥሪት ክምችት በሽ 
ግግሩ ወቅት ለማደግ ከሚታገለው የሶሺ 
ያሊስት የኢኮኖሚ ይዞታ ባብዛኛው ሊገኝ 
አይችልም ። ምክንያቱም በሽግግሩ ወቅት 
የሶሺያሊስት የኢኮኖሚ ይዞታ የሚያተ 
ኩረው መሠረተ ልማት በመዘርጋቱ ላይ 
ስለሆነና ይኸም ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
አስፈላጊ የሆነውን የጥሪት ክምችት ሊያ 
ስገኝ ባለመቻሉ ነው ። በመሆኑም በሽግ 
ግሩ ወቅት ከመሠረተ ልማት በተጨማሪ 
ለኃይል ማመንጫና ለኢንዱስትሪ ግንባታ 
የሚያስፈልገው ፤ ከሀገር ውስጥ መገኘት 
ካለበት የጥሪት ክምችት አብዛኛው መመ 
ንጨት ያለበት በዚሁ በሽግግር ወቅት 
ካልጠፋውና ተንሰራፍቶ ከሚገኘው ቅድመ 
ሶሻሊስት ከሆነው የካፒታሊስትና የጥቃ 

ሸቀጥ አምራቾች ይዞታ ፤ በተለይም 
እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ኢኮኖሚያቸው በእ 
ርሻ ላይ በተገነባ አገሮች ከእርሻው ክፍለ 
ኢኮኖሚ ነው ። የእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ 
ይህን ለማድረግ እንዲችል በቅድሚያ በአ 





'ራቾች የኅብረት ሥራ ማኅበራት መደራ 
"ት ይኖርበታል ። 
ለሶሻሊስት የኢቱኖሚ ግንባታ አስፈ 
ላጊ የሆነው የጥሪት ክምችት ሊገኝ የሚ 
ሯ#ሙሳው ግንባታውን የሚያከናውነው መን 
ግገዝ/ት በሚከተለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
)ይግካይነት ነው ። የመንግሥት የኢኮኖሚ 
“ሏሲ ደግሞ የገቢና የወጭ (5630 
ፖሊሲን ፤ የዋጋ ፖሊሲን ፤ የውጭና የሀ 
= ውስጥ ንግድ ፖሊሲን ፤ የብድርና 
፡ጧቃላይ የፋይናንስ ፖሊሲን እንዲሁም 
ላው ኃይል ስርጭት ፖሊሲን የሚያጠ 
ቃልል መሆን ይኖርበታል ። እነዚህ በመ 
ፕገሥታዊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ውስጥ የታ 
፥>ፉ ንኡሳን ፖሊሲዎች ተግባራዊ በሚ 
“ኑበት ጊዜ በሽግግሩ ወቅት ካለው ዋንኛ 
የኢኮኖሚ ሕግ ማለትም ከቅድመ ሶሻ 
ሊስት የጥሪት ክምችት ሕግ ጋር የተገና 
ዘቡና እሱን የሚያጠናክሩ መሆናቸው ሊረ 
ጋገጥ የሚችለው ፓርቲው ለመንግሥታ 
ዊው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚሰጠው 
አመራር አማካይነት ነው ። 


ብ 1ማዑብ...|..46.ቹ አዝሪ/ 


የመደብ ይዘት አሰው 





በጽሑፉ መግቢያ ላይ እንደተጠቀሰው 
የማሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ማኅበራዊ የሆ 
ነውን የአመራረት ሥርዓት በማጥናት ያለ 
ውን የፖለቲካ ሥልጣን ይዘት የምንረዳ 
በት ሳይንስ ነው ። ምክንያቱም ማናቸውም 
ሥርዓተ ማኅበር የምርት ኃይል ፤ የምርት 
ግንኙነትና የላዕላይ መዋቅሩ አንድ ክፍል 
የሆነው የፖለቲካ ሥልጣን በአንድ ላይ 
ተዋህደው የሚገኙበት በመሆኑ ነው ። 
በተለይም ደግሞ የምርት ግንኙነት በቅድ 
ሚያ የሚያተኩረው በተለያዩ ሥርዓተ 
ማኅበሮች ውስጥ በሚገኙ ማኅበራዊ መደ 
ቦችና የመደብ ግንኙነቶች ላይ እንደመሆኑ 
መጠን ፤የፖለቲካ ኢኮኖሚ በኅብረተሰቡ 
ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ ግንኙነት በማ 
ጥናት በተለያዩ መደቦች መሠረታዊ ጥቅም 
ላይ ያተኩራል ። ለዚህም ነው የማሌ 
ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የመደብ ይዘት አለው 
የሚባለው ። ሁሉንም መደቦች የሚያቅፍ 
አንድ —— ኢኮኖሚ ሊኖር አይ 


ለወ ክምን መኖና ኖሚስቶች 
ሮን —— 





ውን መንግሥት ከመደባቸው ጥቅም ጋር 
ያልተሳሰሩና ከመደቦች በላይ እንደሆኑ 
አርገው እንደሚያቀርቡ ሁሉ የቡርዥዋው 
ንም የኢኮኖሚ አመለካከት ሁለንተናዊ ፤ 
ከመደቦችና ከፓርቲዎች በላይ እንደሆነ 
አርገው ለማቅረብ ይሞክራሉ ። 


የቡርዥዋው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ እንደ 
አሁኑ ከቡርዥዋው ማኅበራዊ ሳይንስ ውስጥ 
ስሙ ከነጭራሹ ጠፍቶ የተለያዩ የኢኮ 
ኖሚ ክፍሎችን በሚያጠኑ ቴክኒካዊ የጥ 
ናት ዘርፎች ከመዋጡ በፊት የተለያዩ 
የዕድገት ደረጃዎችን አልፏል ። የቡርዥ 
ዋው መደብ የፊውዳሉን መደብ በመጻረር 
ለካፒታሊስት የምርት ግንኙነት የበላይ 
ነትና መደቡንም የፖለቲካ ስልጣን ለማሰ 
ጨበጥ በሚታገሉበት ጊዜ የቡርዥዋ የፖ 
ለቲካ ኢኮኖሚስቶች ከዊልያም ፒቲ ጀ 
ምሮ እስከ ዴቪድ ሪካርዶ ድረስ ያሉት 
ለፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ጥናት ሳይንሳዊ 
መሠረት ጥለዋል ። በዚህም ወቅት 
በዋና ዋና የቡርዢ የፖለቲካዊ ኢኮ 
ኖሚ ጠበብቶች አሁን የማርክሲስት ፖለ 
ቲካዊ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው 
የእሴት የሥራ ንድፈ ሐሳብ (፲ከ6 Labour 
፲ከ60፤ሃ of value) ተነደፈ ። ለቡርዥዋ 
ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ጥናት ከፍተኛና የመ 
ጨረሻ ዕድገት ያስገኘው ዴቪድ ሪካርዶ 
የሀብት ሁሉ ምንጭ የሰው ጉልበት መሆ 
ኑን አበሰረ ። በዚህ ወቅት ከካፒታሊዝም 
ዕድገት አለመደርጀት የተነሳ ወዝአደሩ 
በቡርዣዋው አብዮት ውስጥ በመሳተፍ 
በካፒታሊስቱ እየተመራ ጸረ ፊውዳል 
ትግል ያካሂድ ነበር ። 


የካፒታሊስት ሥርዓት ተስፋፍቶ የቡ 
ርዥዋው መደብ በፖለቲካውም በኢኮኖ 
ሚውም መስክ በፊውዳሉ መደብ ላይ የበ 
ላይነቱን ከተቀዳጀ በኋላ በኅብረተሰብ የዕ 
ድገት ሂደት ታሪክ ውስጥ ቀደም ሲል የነ 
በረው ተራማጅነት እያከተመ የካፒታሊ 
ዝም ዕድገት ከፈጠረው የወዝአደሩ መደብ 
ጋር ግጭት ይፈጥራል ። ቀደም ሲል የቡ 
ርዥዋው የፖለቲካ ኢኮኖሚም አመለካ 
ከት በመጠነኛ ደረጃ የነበረውን ሳይንሳዊ 
ይዘት ሳያጣ ሲያራምድ የነበረው የእሴት 
የጉልበት ንድፈ ሐሳብ ፤ ቡርዥዋው በኅብ 
ቸብ የዕድገት ሂደት እየተገፋ ጋገረበት 





በት ። ድ ፍው ከ49 ምለ ለል 





ሙዝ አቅጣጫውን መቀ 
የፍ: ናዳ ም” የፖለቲካ ኢኮኖሚን 
የዓሰ ሐሳብ አቅጣጫ የማድበስበስ ፣ 
ብሎም የመቀየር ሂደት ጊዜ የወሰደና ብዙ 
ዋቡርዥዋ የኢኮኖሚ ጠበብቶች የተካፈ 
ሉበት ሲሆን ፤ በዚህ ሂደት ውስጥ ፖለቲ 
ካዊ ኢኮኖሚ በመጀመሪያ ደረጃ በተራ 
በ/'ህ8ጸ፲) ኢኮኖሚ ፤ በኋላም በማርጅና 
ሊስቶች Marcinalist) አመለካከት እን 
ዲተካ ተደርጎ ነበር ። ተራ (95529) የሆ 
ነው የቡርዥዋ ኢኮኖሚ አመለካከት የክ 
ኣሲካል የቡርዥዋ ፖለቲካ ኢኮኖሚስቶ 
ችን በመቃወም ከተለያዩ የንብረት ይዞታ 
ዎች በሚመነጩ ገቢዎች መካከል ማለ 
ትም በመሬት ፤ በካፒታልና በሥራ ኃይል 
በአንድ በኩል በወለድ በትርፍና በምንዳ 
በሌላ በኩል ምንም ዓይነት ግንኙነት 
እንደሌለና በመካከላቸውም ምንም ዓይ 
ነት ቅራኔ እንደማይነሳ አርገው ያቀርቡ 
ታል ። አንዳንዶቹ የካፒታሊስቱን ትርፍ 
በሙሉ ወይም በከፊል እራሱ ካፒታሊስቱ 
ባፈሰሰው የሥራ ኃይል ሳቢያ እንደተገኘ 
አርገው ይወስዱታል ። ምንዳ ፤ ትርፍና 
ወለድ በምርት ሂደት ውስጥ በአንድነት 
ሥራ ላይ የሚውሉት በመካከላቸው ጥሩ 
ስምምነት ስለአለ ነው ይላሉ ። 
“ማርጅናሊዝም" በአሁኑ ጊዜ ተስፋ 
ፍቶ የሚገኝ የቡርዥዋ የኢኮኖሚ አመለ 
ካከት ነው ። የሚያተኩረውም ግለሰቦች 
ለሸቀጦች ካላቸው ውስጣዊ ፍላጎትና ጠቀ 
ሜታ tility) ፤ ይህምውስጣዊ ጠቀ 
ሜታ በሚተመንበት ዘዴ ላይ ነው ። 
የሸቀጥ ልውውጥ ሊኖር እንደማይችል 
በመገንዘብ የኋላ ኋላ በሸቀጦች የአመራ 
ረት ዘይቤ ላይ አንዳንድ አስተሳሰቦችን 
ለመሰንዘር ተገደዋል ። 
ረቻ መሣሪያዎች ባለቤትነትና ይህም -ብ 
ኮ — መጣ መኤ፦፡ጮ-ሕ፡2 ዓዥጭሽ 
ከዜስቶች ግን ያለውን የሀብት አከፋፈል 
‹ ለ8668ሀ08) እንዳለ በመቀ 
. በል ፤ የሚያተኩሩት በግለሰቦች ስሜጋ 





የኢኮኖሚ አስተሳሰቦች ታሪክ በተባለው 
መጽሐፉ ውስጥ ስለ ማርጅናሊስቶች የኢ 


ኮኖሚ አመለካከት % ሳይኮሎጅና 
ህሊና ውስጥ የተፈጠሩ ሐ የምርት 
ክፍፍል ሕግጋት ላይ እንደሚ"ኩሩ አብ 
ራርቷል ። በተ ጨማሪም ማ(:.:: ና‹ሊስቶች 


ጥናታቸውን የሚጀምሩት ኢኮኖሚውንና 
የኢኮኖሚ ዕድገትን ነባራዊ የታሪክ ሂደት 
አድርገው ሳይሆን ፤ ሜታፊዚካዊ በሆነ 
መንገድ ግለሰቡን የጥናታቸው ማእከል 
በማድረግ እንደሆነ ይጠቁማል ። 

ይህ ብቻ ሳይሆን ማርጅናሊስቶች ፤ 
ዋጋን ፤ገንዘብን ፤ ካፒታልን ፤ መዋእለነዋ 
ይን ፤ ወለድን ፤ ወዘተ. . . በሚገልጹበት 
ጊዜ ከስሜታዊ ፍላጎትና ጠቀሜታ አንጻር 
እንደሚነሱ ፤ ከዚህም በመነሳት የካፒታ 
ሊስቱ ኢኮኖሚ መሠረታዊ ባህርዮች በሁ 
ሉም የኢኮኖሚ ሥርዓቶች ውስጥ እንደ 
ሚኖሩና ካፒታሊዝምም በተለያዩ መጠ 
ኖች በሁሉም ሥርዓተ ማኅበሮች ውስጥ 
እንዳለ አድርገው እንደሚያቀርቡት ፕሮ 
ፌሰር ኬሪል ግሪጎሮቭ ከላይ በተጠቀሰው 
መጽሐፉ ውስጥ በሚገባ አብራርቶታል ። 


የካፒታሊስቱ ሥርዓት በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ 
እስከ ወደቀበት እንደ አውሮፓውያን አቆ 
ጣጠር ከ1929-1933 ድረስ ፤ በአጠቃ 
ላይ እስከ 1930ዎቹ መጨረሻ ድረስ 
የነበሩት የተለያዩ የቡርዥዋ ኢኮኖሚ አመ 
ለካከቶች የኢኮኖሚ ጥናት ሲባል በማም 
ረትና ምርትንም በመለዋወጥና በመከፋ 
ፈል ሂደት ውስጥ ሰዎች እርስ በርሳቸው 
የሚፈጥሩት ግንኙነት ሳይሆን ፤ በሰዎች 
በአንድ በኩል በተፈጥሮ ወይም በበቂ 
መጠን ባልተመረቴቱ ነገሮች መካከል በሌላ 
በኩል ያለውን ግንኙነት እንደሚያጠና 
አድርገው ያቀርቡታል ። ኤንግልስ የቡር 
ዥዋ የኢኮኖሚ ጠበብቶች አመለካከት 
ትክክል እንዳልሆነ ሲያስረዳ ፤ 


የቡርዥዋ የሊኮኖሚ ጥናት ጠበብቶቸ 
ለአምሮ በትክክል ያልተረዳው ነገር ፤ ያሊ 
ኮኖሚ ጥናት በሰዎች መካክለ ብሎም በመ 
ደቦች መካክል ያለውን ገንኙነት አንጅ በ) 
ርች መካክል ያለውን ገንኙነት አንደሟይመ 
ነው፡»* ብሎ ነበር ። 


Greai —— 


| 
መ ለቻፍች ፥ 





ዕቺ — 


ኮኖሚ ጥናት የካፒታሊስት መንግሥታት 
የካፒታሊስቱን ኢኮኖሚ ቀስፎ በያዘው 
የኢኮኖሚ ቀውስ (ማለትም የሥራ አጥነት 
እየበዛ መሄድ ፤ በአንድ በኩል የዋጋ መናር 
ከሚያስከትለው የኑሮ ውድነት በሌላ 
በኩል) ጥያቄ ላይ በማተኮር ፤ የካፒታሊ 
ዝምን ሥርዓት ህልውና ለማራዘም አንዳ 
ንድ ዘዴዎችን ቀይሰዋል ። ኪይንስ በካፒ 
ታሊስቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ስለአሉ ቋሚ 
የሚዛናዊነት መፋለሶችና እነዚህም መፋ 
ለሶች በመንግሥት ጣልቃገብነት አንጻ 
ራዊ በሆነ መንገድ ሊወገዱ የሚችሉበትን 
ዘዴ በማቲማቲክስና በጂኦሜትሪ ፎርሙ 
ላዎች አቅርቧቸዋል ። ዞሮ ዞሮ ግን የኬ 
ይንስ የኢኮኖሚ አመለካከት የቡርዥዋ 
ውን የመደብ ጥቅም ለማስከበር ሥርዓቱን 
ከውድቀት ለማዳን የተደረገ ሙከራ መሆኑ 
ግልጽ ነው ። 

እንዲያውም በአሁኑ ጊዜም ሆነ ፥፣ 
ቀደም ሲል ከሀያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ 
ጀምሮ ፡ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የሚባለውን 
ቃል በቡርዋዥው ዓለም ከማኅበራዊ የሳይ 
ንስ ዘርፎች ውስጥ ደብዛውን በማጥፋት 
«ኢኮኖሚክስ» በሚል የተለያዩ ዘርፎችን 
ባዘለ ሌላ ማኅበራዊ ሳይንስ ዘርፍ እንዲ 
ዋጥ አድርገውታል ። በአሁኑ ጊዜ በካፒ 
ታሊስት አገሮች እንደሚታየው የ 
ኢኮኖሚክስ የሚያጠናው ከኅብረተሰብ ግን 
ኙነት ስለተነጠለ «የቴክኒዎሎጂካል የአ 
መራረት ዘይቤ» ሆኗል። የቡርዥዋ ኢኮኖ 
ሚስቶች እንደሚያቀርቡት ኢኮኖሚክስ 
ለምርት የሚያገለግሉ - (ሸ፲3.(0፤5 ዐ፤ 
ጅ፣604ርቪ808) ማለትም የሰው ጉልበት ፤ 
ካፒታልና መሬት ወጭን ሊቀንሱና ትር 
ፍን ሊያበዙ በሚችሉበት መንገድ ሥራ 
ላይ ሊውሉ የሚችሉበትን ዘዴ የሚያጠና 
ሳይንስ”? ሆኗል ። 

የታወቀው እንግሊዛዊው ማርክሳዊ 
የኢኮኖሚ ሊቅ ሞሪስ ዶብ በፖለቲካዊ 
ኢኮኖሚና በኢኮኖሚክስ መካከል ስለ 
አለው ልዩነት An Introduction 10 
Economies በተባለው ጽሑፉ ውስጥ 
ሲያብራራ «'ሊኮኖሟክስና” “ፖለቲካዌ ሊኮ 
ኖሚ” ለለንድ ነገር የተሰጡ የተለያዩ ስሞች 
ለይደሉም ። ሊኮኖሚክስና ፖለቲካቫዌ ሊኮ 
ኖሚ የተለያዩ ነገሮችን የሚመረምሩ ፣፤ 
በይዘትም ሆነ በዓላማ የተለያዩ ናቸው ፤5›* 
በማለት አስፍሮታል ። 

በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ በካፒታሊስቱ 
ክፍለ ዓለም የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጥናት ፣ 


.: "8 ል 


ምንም እንኳን በዚህ ስሙ ባይታወቅም ፤ 
በአጠቃላይ ያለው የቡርዥዋው የኢኮኖሚ 
አመለካከት ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው 
በገሀድ የቡርዥዋውን የመደብ ጥቅም በማ 
ራመድ ላይ በመሆኑ ፤ ሁለንተናዊና ከተ 
ወሰነ (ከቡርዥዋው) የመደብ ጥቅም በላይ 
እንደሆነ ተደርጎ ሊወሰድ አይቻልም ። 


በተቃራኒ የማ.ሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 
በአጠቃላይ የሠራተኛው መደብና የፓር 
ቲው የትግል መሣሪያ መሆኑን በግልጽ 
ያስታውቃል ። ምክንያቱም የሠራተኛው 
መደብ ጥቅም ተጨባጭ ከሆነው የኅብረ 
ተሰብ የዕድገት ሂደት ጋር የሚጣጣምና 
እራሳቸውንም ከማናቸውም ዓይነት ብዝ 
በዛ ነጻ ለማውጣት ከሚታገሉ ሕዝቦች 
ጥቅም ጋር የተሳሰረ በመሆኑ ነው ። 


የማ.ሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የወዝአደሩ 
መደብ ከብዝበዛ ለመላቀቅ በሚያደርገው 
ትግል ዋንኛው የርዕዮተዓለም መሣሪያው 
ከመሆኑም በላይ ፤ ማኅበራዊ ምርት ከዝ 
ቅተኛ ደረጃው እስከ ከፍተኛ የዕድገት 
ደረጃው ድረስ ያለፈበትን መንገድ በመ 
ቃኘት የታሪክ ግሥጋሴ የግዴታ ወደ ሶሻ 
ሊስት የኢኮኖሚ ሥርዓት ብሎም ወዶ 
ኮምኒስት ሥርዓተ ማኅበር እንደሚያመራ 
ያሳያል ። የማ.ሌ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መላ 
ሠርቶአደር ሕዝቦች የኅብረተሰብ ዕድገትን 
በሚወሰኑ የኢኮኖሚ ሕጎች ዕውቀት እን 
ዲታጠቁ ከማድረጉም በላይ ለሠርቶአደሩ 
ሕዝብ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥያቄ መርሐ 
ግብር ሳይንሳዊ መሠረት' ይሆናል ። የሶሻ 
ሊስት የዕድገት ፈለግ የሚከተሉ አገሮች 
ንም ለብሔራዊ ብልጽግናቸው መሠረት 
የሆነውን የኢኮኖሚ ነጻነትና ዕድገት የሚ 
ጎናጸፉበትን መንገድ ከማሳየቱም በላይ ፤ 
ሥር ነቀል የሆነ የሶሺዮ ኢኮኖሚክ ለውጥ 
ለማድረግ መንደፍ ያለባቸውን የኢኮኖሚ 
ያዊ ፖሊሲ ይጠቁማቸዋል ። 


. 1. F. Engles; Anti-Duhirins; p. 163-164 


2. Marx-Ensles: selected Works; Vol. 3;p. 162 
3. 1.6616; Marx-Engles Marxism; p. 15 





